Kada ku yi hassada 
amma ku yi godiya 


Yanzu kuma, 'ya'yana, ku kasa kunne gare ni, ku yi 
hankali da ruhin yaudara da hassada. Domin hassada 
tana mulkin dukan zuciyar mutum, ba ta hana shi ci, 

ko sha, ko yin wani abu mai kyau. Kuma lalle ne, hakika, 
tanä shäwara a gare shi ya halaka shi, dömin ya yi 
hasada. kuma muddin mai hassada ya yi girma, mai 
hassada yakan shude...Na koyi cewa kubuta daga 
hassada tana zuwa ta wurin tsoron Allah. Domin idan 
mutum ya gudu zuwa ga Ubangiji, mugun ruhun ya guje 
masa, kuma hankalinsa ya huce. Kuma daga nan sai ya 
tausaya wa wanda ya yi hassada kuma yana gafarta wa 
masu adawa da shi, don haka ya daina hassada. 
SHAWARA SAMUN 1:16-20 


Saboda haka, 'ya'yana, ku yi hankali da dukan kishi da 
hassada, ku yi tafiya da zuciya daya, domin Allah ya ba 
ku alheri da daukaka, da albarka a bisa kawunanku, 
kamar yadda kuka gani a al'amarin Yusufu. 

SHAWARA SAMUN 2:5 


Ku kuma, 'ya'yana, kowannenku ya kaunaci dan'uwansa 
da zuciya daya, ruhun kishi kuma zai rabu da ku. Domin 
wannan yana lalatar da rai, yana lalata jiki; yana haifar 
da fushi da yaki a cikin tunani, kuma yana tayar da 
hankali ga ayyukan jini, kuma yana haifar da hankali 
cikin tashin hankali, yana haifar da hargitsi ga rai da 
rawar jiki. Domin ko da a cikin barci kishi kishi yakan yi 
zafi, tare da mugayen ruhohi kuma kan bata rai, yana sa 
jiki ya firgita, yana farkar da hankali daga barci cikin 
rude. kuma kamar mugun ruhu mai dafi, haka yake 
bayyana ga mutane. SHAWARA SAMUN 2:7-9 


Domin kiyayya tana aiki da hassada a kan wadanda suka 
ci nasara, muddin ta ji ko ta ga nasararsu, takan yi rauni. 
GASKIYA GAD 1:22 

Adalci yana fitar da kiyayya, tawali'u kuma yana lalatar 
da hassada. Domin mai adalci da tawali'u yana jin kunyar 
aikata rashin adalci, ba wai wani ya tsauta wa ba, amma 
da zuciyarsa, gama Ubangiji yana duban abin da yake so. 
GAD 1:27-28 

Gama matalauci, idan ba shi da kishi, ya faranta wa 
Ubangiji rai a cikin kowane abu, ya sami albarka fiye da 
dukan mutane, domin ba ya shan wahala daga mutanen 
banza. Saboda haka, ku kawar da kishi daga rayukanku, 
kuma ku kaunaci juna da adalcin zuciya. GAD 2:15-16 


Ba zan tafi da hassada mai cinyewa ba; Domin irin 
wannan mutum ba zai yi tarayya da hikima. 

HIKIMA SULUMAN 6:23 

Kada ka yi kishi ga daukakar mai zunubi, gama ba ka san 
abin da zai zama karshensa ba. MAZI 9:11 

Dukiya ba ta dace ga makwabci ba, Me kuma mai 
hassada zai yi da kudi? MAZI 14:3 


Ba wanda ya fi mai hassada. Kuma wannan sakamakon 
fajircinsa ne. Kuma idan ya aikata alheri, ya aikata shi ba 
da gangan ba. Kuma a karshe zai bayyana muguntarsa. 
Mai hassada yana da mugun ido; Ya juyar da fuskarsa, 
yana raina mutane. Idon mai kwadayi ba ya Koshi da 
rabonsa, Laifin mugaye kuma yana sa ransa ya bushe. 
Idon mugaye yana kishin abincinsa, Shi kuma mai kwazo 
ne a kan teburinsa. MAZI 14:6-10 

Hassada da fushi suna gajarta rai, kuma hankali yana 
kawo tsufa kafin zamani. MAI HADDI 30:24 


Kada ka husata saboda masu mugunta, kada ka yi kishi a 
kan masu aikata mugunta. Gama ba da dadewa ba za a 
sare su kamar ciyawa, Za su bushe kamar ciyawa. 

ZAB 37:1-2 


...Gama na yi kishi da wawaye, Sa'ad da na ga wadatar 
mugaye... Idanunsu ya fito da kiba, Suna da abin da ya 
fi karfin zuciya. duniya; suna karuwa da arziki...Lokacin 
da na yi tunanin in san wannan, ya yi mini zafi; Har sai 
da na shiga Haikalin Allah; sai na gane karshen su. 
Hakika, ka sa su a wurare masu santsi, Ka jefar da su 
cikin halaka...Gama, ga wadanda suke nesa da kai za su 
lalace, Ka hallakar da dukan wadanda suke yin karuwanci 
daga gare ka. Amma yana da kyau in kusanci Allah, 

Na dogara ga Ubangiji Allah, domin in ba da labarin 
dukan ayyukanka. ZABURA 73 


Kada ka yi kishin azzalumi, Kada kuma ka zabi tafarkunsa. 
Gama Ubangiji abin kyama ne ga makaryaci, Amma 
asirinsa yana wurin adalai. Karin Magana 3:31-32 
Sahihin zuciya ita ce rayuwar jiki, amma hassada rubar 
kashi ne. MAGANA 14:30 

Kada zuciyarka ta yi kishin masu zunubi, amma ka 
kasance cikin tsoron Ubangiji dukan yini. Domin lalle 
akwai Karshe: begenka kuwa ba zai gushe ba. 

MAG 23:17-18 

Kada ka yi hassada a kan miyagu, kuma kada ka yi 
marmarin kasancewa tare da su. Gama zuciyarsu tana 
tunanin barna, lebunansu kuma suna maganar mugunta. 
MAG 24:1-2 

Kada ka damu da mugaye, kada ka yi kishi da mugaye: 
Gama ba za a sami lada ga mugun mutum ba, 

Za a kashe fitilar miyagu. MAG 24:19-20 

Fushi mai tsanani ne, fushi kuma mai ban tsoro ne: 
Amma wa zai iya tsayawa a gaban kishi? MAG 27:4 


